બાળમ'થાવળી : : પ્રથમ શ્રેણી : : ૧૮ 


ખેમો દેદરાણી. 


લેખક : 
ધીરજલાલ 'ોકરશી શાહુ 


ખાળગ્ર“થાથળી કાર્યાલય, અમદાવાદ :? 





ગૂઝ(ત વિશાપીઠ મંથાજય 
[ ઇુગરાલી જોવીરગિટ નિમામ] 


મનુત્રમાજા ૧૬૯૦૫ વીજ 
પુસ્તકનું નાથ ઇઝ દદેશ# 


[*વિવ્વ ૮-સ્્‌ 


ઝન ઝ૦ન્‍-ન્‍્ઝ્યન્રન-ઝ-પ-ઝઝનઝલ્ક-%-તન્‍ઝપ-%૯-ઝછ 


ખાળ ગ્રન્થાવળી : પ્રથમ શ્રેણી : ૬૮ 





ન ટે પજ ૦ 
ધેઇરજલાલે ટોડેરશી શાહ, 


:સર્વ સ્વાધાનુ 


આજૃત્તિ ત્રીજ : કુલનકલ ૩૪૦૦ : સં.?૯૮૭ 


૧ "૧ હી 
ખમાં દદરાણા 
0 
પડ 
ગે 





“ઝૂદન્ઝદ્ન્ઝદ્નકાન્ઝદ્-ઝનઝ્લ્ન-ન્ઝદન્ગરલ્યા-ગ£૦-૯-ગ્નય-ઝવ-ઝ૯-૦૩૬-૫-ગ્ર૯- રારા” 


મૂલ્ય સવાઆતે।. 


રદ 
દ 
ર 
ર 
ડર 
ટજ 


$ : પ્રકારાક : : 
ધીરજલાલ ઝોકરશી શાહુ 
ચિત્રકાર, મુકસેલર એન્ડ પખ્લીશર્‌ 
હવેલીની પોળ રાયપુર : અમદાવાદ 


બ 
ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંઝાહ 
૧ ટ" 


આ પુસ્તક સુંખઇ ઈલાકા કેળવણી 
ખાતા તથા વડોદરા રાક્નય ક્રેળવણી 
ખાતા તરફથી ઈનામ લાચખ્રેરી માટે 
: : : મજુર થયું છે. : : : 


પા 

ધી “ સય પ્રકાશ ' પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં 

મૂળચ'દભાઈ ત્રિકમલાલે છાપ્યું. 
પાનકેર નાકા-અમસદાવાટ્ટ. 


ખેસે। દેદરાણી 


ચાંપસી મહેતા ચાંપાનેરના નગરશેઠ. 
સાદુલખાન ચાંપાનેરના ઉમરાવ. ખને એક 
દિવસ સાથે રાજદરખારે નાય. એવામાં રસ્તે 
મળ્યો ભાટ. તેણુ નગરશેઠના ખહુ વખાણું કર્યા' અને 
છેવટે કહ્યું : “ ભલે શાહુ બાદશાહ #' આ સાંભળી 
સાદુલખાનને બહુ માઠું લાગ્યું. તેહું આવી 
ખઆદશાહુ મહમદ બેગડાને વાત કરીઃ: નેક 
નામદાર | ભિખારી ભાટની જાત આપને ગરાસ 
ખાય છે ને બકાલભાર્ઈના ગુણુ ગાય છે. તેને 
કહે છે કે ' ભલે શાહુ ખાદશાહુ. ' 





ખેમો દેદરાણી 

ખાદશાહુ કહે, બોલાવો ભાટને. 
ભ્રાટને બોલાવ્યો. પછી ખાદશાહે પૃછ્ય્ું: અરે ! 
ખખભાટ ! બકાલનાં આટલાં બધાં વખાણુ 'કેમ 
કરે છે ? ખંખભાટ કહે, ગરીખ પરવર ! 
એમના ખાપદાદાએ બહુ મોટાં કામો કરેલાં છે.. 
મે જે વખાણુ કર્યા' તે બરાબર છે. 


બાદશાહ કહે; શું શાહુ ખાદશાહુ 
જેવા છે ? બબભાટ કહે, હા ખુદાવિદ ! જેમ 
દુનિયાને આપ જીવાડી શકે છે તેમ એ પણુ 
જવાડી શકે છે, તેરશેપનરોતરો ભયકર 
દુકાળ પડયો તે દિ જગડુશાહે દુનિયાને જીવાડી 
હતી. 


ખાદશાહુ કહે, ટીક જવ, ખ'બભાટ 
ગયો. ખાદશાહે મનમાં ગાંઠ વાળીઃ ભાટનાં 
વખાણું ખોટાં પાડવાં. 


2 જે 


ગજરાતમાં ભયકર દુકાળ પડયો છે. 
નથી મળતો ધાસચારા કે નથી મળતાં અત્વ 


ખેમો। રેદરાણી પ 
વસ્ર. ઢોરઢાંખર મરવા પડયાં છે. માણસોનાં 
ટોળાં “ અન્ન અન્ન ' ડરતાં રખડેવા 
લાગ્યાં છે. 


બાદશાહે આ જાણ્યું એટલે નકી 
ક્યુ કે આ વખતે વાણિયાની પરીક્ષા લેવી. 
એટલે તેણું ભાટને બોલાવ્યો ને ક્લ્રું: અબે 
ભ્રાટ ! જો શાહુ બાદશાહ હોય તે આખા ગુજ- 
રાતને એક વરસ સુધી જીવાડે. નહિતર શાહુ 
કહેનાર ને કહેવડાવનાર બને ગુન્હેગાર છે. 


ભાટ કહે, નામદાર ! કબુલ. 


તેણું આવીને ચાંપશી મહેતાને વાત કરી 
કે ખાદશાહુ સાથે હોડ થઇ છે. જે ગજરાતને 
એક વરસ સુધી જીવાડે તો શાહુ ખરા. નહિતર 
શાહુ કહેનાર ને કહેવડાવનાર બંને ગુન્હેગાર છે. 
ચાંપશી મહેતા કહે, એક મહિનાની ઝુદત 
માગ. મહિનાની આખરે મહાજન કાં તે! ગૃજ- 
રાતને વરસ સુધી જવાડવાતું માથે લેશે; કાં તો શાહુ 
અટક મૂટી દેશે. 


દ ખેસો દેદરાણીી 


દાહ દ 


ભાટે જઇને મહિનાની સુદત માગી. 
બાદશાહે તે મજુર રાખી. 
જ જે. 
હુવે ચાંપશી મહેતાએ મહાજનને એકઠુ 
કર્યું, બધી વાત કહો, મહાજન કહે, ડરે 
ટીપ. ચાંપાનેરના બધા શેઠીયાઓના નામ ઉતર્યા. 
એક પછી એક દિવસ લરાવા લાગ્યા. બધા ચે 
દિવસ ભરાવી રહ્યા ત્યારે ચાર મહિના થયા. 
હવે બીજા આઠ મહિનાતું શું કરવું ?: એટલે બીજે 
ગામ જવા વિચાર કયે. 


પાટણુ તે વખતે સોટું શહેર. ત્યાં ધણા 
રેઠ શ્રીમંત રહે, ચાંપશી મહેતા તથા ખીન્ન 
થોડા આગેવાનો પાટણુ ચાલ્યા. પાટણુના મહા- 
જને તેમની બહુ સરભરા કરી ને મહાજનને 
ભેગુ કરી ટીપ કરી. ત્યાં બે મહિના નોંધાયા. 
પછી ટીપ કરનારા ચાલ્યા ધોળકા. ધોળકામાં દશ 
દિવસ નોંધાયા. 


આઢીપ કરતાં વીશ દીવસ તે! ચાલ્યા 
ગયા, ફેક્ત દશ દિવસ ખાકી રલ્લા. દશ દિવસમાં 





ખેમો દેદરાણી છ 


-ક--....... --------- 


ઘોળકાથી ચાંપાનેર જવું એટલે મહાજન 
ઝડપથી ધ'ધુંકે જવા નીકળ્યું. રસ્તામાં હડાળા 


ગામ આવ્યુ. 


હંડાળામાં ખેમો કરીને એક 
શ્રાવક રહે. તેને ખબર પડી કકે ચાંપાનેરતું 
મહાજન મારી ભાગોળે થઇને જય છે. એટલે 
તે દોડતો ગામ બહાર આવ્યો ને હાથ જેડી 
વિનંતિ કરવા લાગ્યેઃ મારી એક વિનંતિ 
સ્વીકારો. ચાંપશી મહેતા તથા ખીન આ 
ચિથરેહાલ વાણિયાને જોઈ મનમાં કચવાયા. 
“ જયાં જઈએ ત્યાં આપણી પાસે માંગનારા તે 
ખરાજ. આતે વળી શું વિનંતિ કરવાની હશે !' 
તે બોલ્યા : અવસર નેઇને જે માગવું હોય 
તે માગે. 


ખેસા કહે, શિરામણી માટે મારે ત્યાં 
પધારે. 


૮ ખેસો દેદરાણી 

ચાંપશી મહેતાને નિરાંત થઇ કૅ એને 
કાંઇ મદદ માગવાની નથી. પછી તેમણું જવાબ 
આપ્યો કે ભાઈ ! અમારે ઘડીકે રોકાવું પાલવે 
તેમ નથી, ખઢુ અગવલના કાસે જવાતું છે. 
ખેમા કહે, ગમે તેમ થાય પણુ તમારા 
સ્વામીભાઈતું આંગણું પાવન કરે, બરાબર 
શિરામણી ટાંણે અહોંથી એમને એમ જવાય 
નહિ. 


સ્વામીભાઇતું નોતરૂં પાછું ન ઠેલાય. એટલે 
સહુ શિરામણી માટે ખેમાને ત્યાં ગયા, 


ખેમાએ ખાખરા દહીંની શિરામણી કરાવી. 
એટલે મહાજન કહે, હુવે અસે જઇશું. 


ખેસમાો કહે, “શેઠજ ! હુવે જમવાને 
થાડી વાર છે. થોડીવારમાં ગરમ રસોઇ તૈયાર 
થઇ જરે. માટે આપ જમીને ખુશીથી પધારજે.?' 
ખેમાએ તો શીરેપુરી ભ્રજયાં વગેરે મિષ્રાત્ન 
કર્યા" ને મહઠાજનને ખુબ હેતથી જમાડયું, 


એમા દેરાણીર ર છૂ 

મહાજન જમી ઉઠયું એટલે ખેમાએ 
પૂછયું: આપને શા કામે નીકળવું પડયું છે 
તે જણાવો. મહાજને બધી વાત કહી. પછી 
ટીપમાં ખેમાનું નામ લખી ને ટીપ એની આગળ 
ધરી. ખેમાએ ટીપમાં પોતાતું નામ વાંચ્યું 
એટલે રાજ થયે. તેણે કલ્યું: મારા પિતાને 
પૂછીને જવાખ આપુ. 


ખેમા પોતાના ધરડા પિતા દેદરાણી પાસે 
ગયો. ત્યાં જઇને બધી વાત કરી. દેદરાણી કહે, 
બેટા ! ધન કોઈની સાથે ગયું નથી ને જશે 
પણુ નહિ. નાણું મળે છે પણુ ટાણું મળતુ 
નથી. આ તે ધેર બેઠાં ગંગા આવી છે. માટે 
લેવાય તેટલે લાભ લે. ખેમાએ ટીપમાં 
૩૬૦ દિવસ ભરી ટીપ ચાંપશી મહેતાના 
હાથમાં મૂઠી. 


આ નેઇ સહુ હેબતાઇ ગયા. ધડીભર 
વિચારવા લાગ્યા 'કે ખેમાને ગાંડપણુ તો નથી 


#/-9-- ૧૦ ૪ ગઈ જામવાણ' 





જનતાના 


૧૦રર ર સપ્રેમ દેદરાણી 
આવ્યું ? ચાંપશી મહેતા કહે, ખેમા શેઠે ! જરા 
વિચાર કરીને લખો. 





ખેમા શેઠ કહે, બહુ થોડું લખ્યું છે. 
શેઠજ ! કૃપા કરીને એ રહેવા ધો. પછી 
ખેમો મહાજનને પોતાના ઝુપડા જેવા દેખાતા 
ધરની અર લઇ ગયો ત્યાં એક ભૉંયરૂં હતું. તેમાં 
લઈ ગયે. અને ત્યાં રહેલું' ધન ખતાવ્યુ. 


બધા તો સૉાંમાં આંગળી નાખી નેઇજ 
રહ્યા. આટલા ધનને માલિક આવા વેશે ? અને 
આવા ધરમાં? ધન્ય છે ખેમા | આટઆટલું 
ધન છતાં તારે નથી જરાએ માન કે નથી 
જરાએ સોટાઇ. 


પછી ખધાએ કલ્યુંઃ ખેમા શેઠ ! હુવે 
આ કપડાં કાઢી નાખો ને સારાં કપડાં પહેરી 
લ્યો. કારણકે તમારે ખાદશાહુની આગળ જવાતું 
છે. ખેષોા કહે, ભલે બાદશાહની આગળ 
જવાતું હેય | એમાં ભપકાદાર કપડાં પહેરવાની 
શી જરૂર છે? શેઠજી | અસે તે ગામડીયા 








'જ---------*- 
“3 ૦-ન---૦-----મ-૦૦૭૦ 


અમો દેદરાણી ૧૯2૫૭ ૧૧ 
આવા પોશાકમાં સારા. અમારે શાલદુશાલાતું 
કામ નહિ. ” 

ચાંપશી મહેતા કહે, “ ખરેખર ! શેઠ 
તો તમે છે. અસે તો તમારા ગુમાસ્તા છીએ. ?' 
પછી ખેમા શેઠને પાલખીમાં બેસાડી ચાંપાનેર 


લીધા. બીજે દિવસે ચાંપશી મહેતા ને મહાજન 
ખેમા શેઠને લઈને કચેરીમાં ગયા. 


ખેમા શેઠે તો એજ ફ્‌ટેલ તુટેલ અગ- 


.૨રપુ' ને ચિથરીયા પાધડી બાંધેલી, હાથમાં એક 


નાની સરખી પોટલી. 


ચાંપશી મહેતાએ ખાદશાહુને કલ્યં: 
આ શેઠ ગુજરાતને ૩૬૦ દિવસતું અન્ન 
મફેત આપશેઃ ખબાદશાહુ આ સેલાવેલા 
વાણિયાને જોઇ આશ્રય પામ્યો. તેણે પૂછયું” 
તમારે કેટલાં ગામ છે ! ખેસ કહે, નામદાર ! 
મારે બે ગામ છે. 


ખાદશાહુ કહે, ક્યા કયા ? 


કનાર રૂયરા-૦ન્‍૦૩૧૪૦ જક.. 
- નાન -તાસક-વકા,નક. ૧ લાઇનનતલનાળ તા, 4 કન. “૩ તા. ન સ૦૪- ૫૧: - ફતત તાક... ૨ 


૧૨ ખેસો દેદરાણી 

ખેમા શેટે પોટલી છોડીને માંહિથી પળી 
ને પાલી કાઢયા. અને કલ્લુંઃ: એક આ પળી 
ને બીજી આ પાલી. આ પળીથી થી તેલ 
વચીએ છીએ ને આ પાલીથી અનાજ ખરીદીએ 
'છીએ. 





બાદશાહ આ નેઇને ખુબ ખુશ થયે. 
ખેમાનાં ઘણાં વખાણુ કર્યા. 


ખેમાશાહે એક વરસ સુધી આખા ગુજ- 
રાતને મફત અનાજ વહે્યુ. લાખો માણુસ 


ભુખમરાથી મરતા બચી ગયા. ખેમાશાહુને આશી- 
વાદ આપવા લાગ્યા. 


ધન્ય છે ખેમાની ઉદાર સખાવતને ! 


ગજરાત હિસેખીમે દુકાળમાંથી ઉગર્યો 
એટલે ખેમાશાહે શત્રુજયની યાત્રા કરી. પછી 
પવિત્ર જીવન માળી પોતાતું આયુષ્ય પુરૂ કર્યું. 
આ દાનવીરના વખતથી એક કહેવત ચાલતી 


આવે છે કે “એક શાહુ વાણિયો ને ખીજે શાહ 
ખાદશાહુ.' 





ભારતવર્ષમાં આવા અનેક ખેમા દેદરા- 
ણીએ । થાવ. 


શિવમય સ્થ ઝરત: ॥ 


-નસક-નનાતુનનસરકન૦નન- સજનક,ક# ૧.8... 


ક ક્ષ જ જુ [ત કિ કિ 

ક જન જયાત .-. 
જેન સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનું સચિત્ર માસિક વાર્ષિક 
લવાજમ ર્‌. અઢી. પરદેશમાં ર્‌।. સાડા ત્રણુ, આ 
આ ન્તનું માસિક જેન જનતામાં પહેલવહેલું છે. 


એતો ગમે તે અંક જુઓ ને તમે ગ્રાહક થવા 
લલચાશેા 


નઇ કાગળ _સતમ૦...નલાટ-૦જા૦,...ક૦૦૦-.-૪.-૫-૪૦" #”૨૦૦૨. ૦૦-૦૦ ---ન-નન્ન્નન્ન્‍્--------. 
-------- -----------.ૂૂનન-૦--------* 


ખીજ શ્રેણીનાં ૨૦ પુસ્તકો જરૂર વાંચો. 
ત્રીજ શ્રેણીનાં ૨૦ પુસ્તકો જરૂર વાંચે. 
ચેથી શ્રેણીનાં ૨૦ પુસ્તકો જરૂર વાંચે. 
પાંચમી શ્રેણીનાં ૨૦ પુસ્તકે! જર્‌ર વાંચે. 


ન નઇ જ" *---- 
ન * ર #ક---૦---.---૦૦૦-.........૪.૦---૦--૦૦ ૧૦ _ક -ક૭-_૦૦.......--૦૦૦૦૦% “૪ જ.૪ કય. -.ન....-.-....-.--૪- ૪૪ _-...*.--૦-૦૦૦ના૦૦૫"૪ન શાતા -..-.--ર0#5-ન્‍અ, 





_૧૦મછ- 
 અ-સશ જ જ ૪ #-નસઇસાઇઊઇ0નભછ,', 


હિન્દી ભાષામાં પણુ બાળમ્ર'થાવળીનાં પુસ્તકે 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. સૂચિપત્ર મંગાવે 





ચોથી શ્રેણી 


૧ જાવડરાણહ 
૨ કેોચરરાહ 
૩ વી? વનરાજ 
જ ધન્ય એ ટેક 


પ મણિનાં મૂલ 


૬ કળાધર કોકાશ્ઞ 


છ શુકરાજ 

૮ જિનમતી 

હ રાજર્ષિ કરક'ડુ 
૧૦ અનગ સુંદરી 
૧૧ નર્મદા સુંદરી 
૧૨ અષાઢા ભૂતિ 
૧૩ અચ'કારિભટ્ટા 
૧૪ વિષ્ણુમુમાર 
૧૫ કાલિકાચાર્ય 


૧૬ શ્રી પાદલિપ્તાચાર્ય 
૧૭ મહાત્મા આન દધનજ 
૧૮ શ્રીમદ્‌ દેવચદ્રજ 


પાંચમી શ્રેણી 


૧ લલિતાંગ કુમાર 

ર્‌ ચિલાતી પુત્ર 

3 આભડ શાહ 

૪ સમર શાહ 

પ પવિત્ર જયસેના 

દ ભકત દેવપાળ 

છ કુમાર મગળ કળશ 
૮ ઉત્તમ કુમાર 

હ ચ'પક શ્રૈષિ 

૧૦ અમરસેન વયરસેન 
૧૧ સાજણુસિહ 
૧૨ ચપકમાળા 
૧૩ કેવળી જ્યાનદ 
૧૪ સમરાદ્ત્ય 

૧૫ હંસરાજ વત્સરાજ 
૧૬ કવિ ધનપાળ 
૧૭ શ્રીકાંત શેઠ 
૧૮ મુનિ અહનક 


૧૯ જળમ'દિર્‌ પાવાપુરી (કાવ્ય) ૧૯ ૨ૃહ કુમાર 
૨૦ સાધર્મિકનાં સ્તેઠ ઝરણાં ૨૦ ઉત્તરાધ્યયનનાં અમૃતબિદુ 


કુદરત અને કળાધામમાં વીસ દિષસ 
કોઇ પણુ જેન વાંચ્યા વિના કેમ રહી શકે ? 


જેન કુમારો પગ રસ્તે ચાલીને બધે સરસામાન નતે ઉપાડીને 
ગૂજરાતનાં અણુખેડયાં ડાંગનાં જ'ગલે ખેડે છે. સાહસભરી સકૃર 
કરતાં સુરગાણા ને સપ્તરાંગ થઈ નાશિક પહોંચે છે. ત્યાંથી દોલતા- 
ખાદ, ઈલુરાની ગુફાએ તથા અળન્તાની ગુફાઓનાં દરીન કરે છે. 
ત્યાંથી મધ્ય હિંદ સુધી પહોંચી ઓંકારેશ્વર, સિદ્ધવર ફટ ને ધારા- 
ક્ષેત્રના જળધોધના જળપાન કરે છે. આ આખાયે પ્રવાસનું દીલ- 
ચસ્પ વણુન કરતું અને અજન્તા-ઇલુરાની ગુફાઓને। વિસ્તૃત 
પ્રામાણિક હેવાલ આપતું સચિત્ર પુસ્તક બહાર પડી ચૂક્યું છે. એનું 
એક પાનું વાંચવા લેશે। કે પુસ્તક પૂરે કર્ચા વિના નહિ ચાલે. 
ઉચા ફેધર વેટ કાગળ; ૨૦૦ પૃછ; પ્રવાસનો નકશે। તથા ખીન્ન' . 
અગીચાર ચિત્રે; પાકું પુડું ને આઢે પેપરનું રેપર. કિંમત ર. દોઢ. 
પોસ્ટેજ અલગ. આજેજ મગાવે!. 


ઈલછ્ુરાનાં ગુફાસ'દિરે!. 


જગતભરનાં આ અદ્વિતીય ગુફામ'દિરોનો તથા ખોદ્ધ, રૌવ અને 
જેનોના ઇતિહાસ તથા ર્મૂતિવિધાનને પૂરેપૂરા ખ્યાલ આપવું 
સચિત્ર પુસ્તક આજ લેખકના હાથે લખાઈ ખહાર ખડયું છે. છ 
ચિત્રે તથા કલામય પુંડું. પ્રસ્‍તાવના લેખક શ્રીયુત્‌ નાનાલાલ ચમન- 
લાલ મહેતા. આઈ સી. એસ. કિસ્મત આઠ આના. જરૂર મ'ગા- 
બીને વાંચે. 

પ્રજ્નુ મહાવીરની નિર્વાણુ ભૂમિ જળમ'દિર્‌ પાવાપુરીનું અય'ત 
સુદર ત્રિરંગી ચિત્ર ઉંચા આઢટે પેપર પર છપાઇ અમારા તરફથી 
ખહુાર પડયું છે. કિમત ફકત બે આના. 


જળમ'દિર પાવાપુરીનું ત્રિરગી ચિત્ર તથા ભાવવાહી કાવ્ય પણુ 
ખીન્ સૂચક ચિત્રો! સાથે બહાર પડ્યું છે. કિંમત ફક્ત બે આના. 


* ન ૪... ૪ 


-ન્ઝ- ક્-્ઝ્-્ઝ્ઝ-ડસ્ 


ન બાળગ્રંથાવ છી 2: 


 પ્રેથમ શ્રેષી | બીજી શેણી * ખીજી શ્રેષી ત્રોછ મ્રેણી 



















? શ્રી રીખવદેવ ૃ અજુનમાળી શૃ શ્રી ભદ્રખાહુ સ્વામી 
ર નેમ-રાજુલ ૨ ચક્રવતી સનત્‌કુમાર | ૨ શી હેમચદ્રાચાર્ય 
૩ પ્રોપાર્શ્નાય 3 ગણખ્રર શ્રી ગૌતમ- | 5 શરી હરિભદ્રસૂરિ 


| ૪ ઝભુ મહાવીર દિ પ શ્રી ખપ્પભટ્ટ સૂરિ 

| પ્ર વીર ધનનો ૪ શરતબાહુખાલ 
મે ૬ શ્રી હીરવિજય રરિ 

| ૬ મહાત્મા દઢપ્રહારી કર છ ઉપાધ્યાય શ્રી યરો।- 
| હ અભયકુમાર ૬ મહારાન્ન શ્રેણિક વિજયજી | 
૮ શાણી ચેક્નણા ૭ વીર ભામારાહ ૮ મહા સતી સીતા 
માળા ૮ મહામ-્રી ઉદાયન | ૯ દ્રાપદી 

દ તી અ ૧૦ નળ દમચયવી 

1૧૦ ઇલાચીકુમાર ક કઝ જાજા (હર મગાવી 
| 11૧ જબુસ્વામી મક પા ટેડ ૧૨ સતી નદયતી 
[1૨ અમરકુમાર ક ગિરિ ધન્ય અહિંસા 

2: મીપાળ 1૨ / ન યે ૧૪ સત્યને 9/ય 

1૪ મહારા કુમારપાળ] ** મનિ પી 5 1૫ અરતેયનો મહિમા 
પે 1૪ સુનશ્રા હારેકરા (૨૬ સાચો શણુગાર-શીલ 
[1૫ પેથડકુમાર 1૫ કપિલ મુનિ ક 
૧ વિમળશાક ન 1૭ સુખની ચાવી યાને 
૧૬ સેવામૂર્તિ ન દિવેણુ સ'તાષ 










છ વરતુપાળ-તેજપાળ ૧૭ શ્રીસ્થૂલિભદ્ર ૨૮ જેન તીર્યોની| પરિચઃ 
૧૮ ખેમે। દેદરાણી ૮ મહારાન સ'પ્રતિ ભા, 3 લે. 

| 1૯ જમ 1૯ પ્રશુ મહાવીરના ||3૯ જેન તીર્થોને પશિચ 
૨૦ ધર્મ માટે પ્રાણુ આ- દશ શ્રાવકે। ભા. ૨ ને. 
પનાર મહાત્માએ, ૨૦ રવાધ્યાય ૨૦ જેન સાહિત્મની ડાય 





ખીન્ત પુસ્તકો માટે સૂચિપત્ર મગાવોા-- 


ચિત્રઝાર ધીરજલાલ ટોકરથી. શાહ 


| 
દરેક સેઢતી ક્િમ્મતરૂ, દે।ઢ તથા વી. પી. પેોરેટેજ છ આના. 
રામપુર, હરેલીની પોળ : 


ક 





